
Múnaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslendingct. 
gcjið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJAllNASON. 


iy. árg. WINNIPEG, JANÚAR 1903. nr. ii. 


Kenningunni um hina mannlegu 
niðrlæging Jesú misbeitt. 

I>ýtt úr hinni nýju bók Heuchs biskups ,,Mod Strömmen". 

Fyrst og fremst er þaö þá kennt (af talsmönnum nýju 
guðfrœðinnarj, að um hluti þessa heims, um allskonar vísindi, 
hafi Jesús ekki vitað meir en samtíðarmenn hans*). Hann 
hafi því ekki vitað betr en að jörðin stœði kyrr, og að tak- 
mörk heimsins væri ekki víðari en takmörk rómverska ríkisins. 
Má vel vera, að svo hafi verið. En af hverju vita guðfrœð- 
ingarnir það ? Væri ekki sennilegra, ef um það væri spurt, 
hvort Jesús hafi þekkt Ameríku, að þá væri svarað : ,,Hvernig 
get eg vitað það ? Ritningin segir ekki neitt um þesskonar 
hluti. “ En nei, Jiað finnst mönnum ótœkt. Menn þekkja ekki 
það, sem ekki er á þeirra tíð orðið kunnugt. Jesús var sannr 
inaðr, og því getr hann ekki heldr hafa haft þvílíka þekking. 
Yfir hitt er dregið strik, að hann auk þess var annað meira. 
En þótt menn þannig fari ferða sinna án þess að spyrja um, 
hvað ritningin segir, vilja þeir þó fegnir fá þar stuðning fyrir 
mál sitt, þá er þess er nokkur kostr. Þannig hefir orð drott- 
ins um það, að sólin r e n n i u p p yfir vonda og góða, í 
fyllstu alvöru verið notað sern sönnun fyrir því, að Jesús hafi 
ekki þekkt sannleikann í kenning Koperníkusar um sólkerfið ; 
en auðvitað verða þá stjörnufrœðingar háskólans enn í dag 

*) Samanber ritgjörðina í ,,Verði ljós!" frá Júní 1900: ..Frelsarinn í 
lægingarstöðunni", 



162 


Sekir í sömu fáfrœði; því a'ð í almanaki hvers einasta árs tala 
þeir líka um sólar u p p k o m u og sólarlag. 

AS því er að öðru leyti snertir vitund Jesú, þá er það 
gefið eftir, að hann hafi haft til að bera merkilega gáfu til að 
skilja sálarlíf manna. Meira á ekki að vera fólgið í öðrum 
eins orðum og þeim, að hann frá upphafi hafi vitað, að Júdas 
myndi svíkja hann, eða þeim, að hann hafi ekki þurft þess, 
að honum væri sagt, hvað í manninum bjó, eða að hann hafi 
þekkt Natanael áðr en hann hafði við hann talað. Já— þeir 
segja þetta, nýgrœðingarnir ; en að benda á nokkurn, sem 
hafi verið samskonar hœfileika gœddr, það varast þeir vel. 

En að því er það snertir, að þekkja liðna og ókomna tíð, 
hlaut Jesús þó víst að hafa hœfileik, sem langt tók fram hœfi- 
leik allra annarra manna. Því svo sem kunnugt er gat hann 
sagt : ,,ÁSr en Abraham var er eg“, og með tilliti til ókom- 
innar tíðar sjáum vér, að hann lýsir baeði nálægum atburðum 
og þeim, er ekki gjörast fyrr en í heitnslok. Nei, allt þetta 
á hann að hafa haft sameiginlegt með spámönnunum. Einnig 
þeir gátu í sýnum sínum litið aftr og fram í tímann. Að 
menn skuli geta látið það út úr sér, að hin ljósa meðvitund 
drottins um tilveru sína írá eilífð, sem birtist í orðunum : 
,,Áðr en Abrahatn var er eg“ — geti samlíkzt því eða því, er 
spámaðr getr sagt, það er í mesta máta yfirgengilegt. Spá- 
mennirnir eru þó vitanlega í öllunt vitrunum sínum,öllum boð- 
skap sínum, að eins boðberar drottins, og eiga sjálfir engan 
verulegan verklegan þátt í því, er þeir kunngjöra. En spá- 
dómar Krists aftr á móti eru, að því leyti sem þeir snerta 
ókominn tíma, fyrst og fremst vitnisburöir um hann sjálfan 
°g opinbera því þá sjálfsmeðvitund, sem enginn spámaðr 
hefir nokkurn tíma haft til að bera. Engu að síðr er því þó 
haldiö fram, eins og þegar er sagt, að alia vitund Xrists um 
liðna og ókomna tíð, um tilveru hans frá eilífð og dómara- 
starf hans eftir að tíminn er runninn inn í eilífðina, skuli að 
eins tileinka mannlegri spádómsgáfu hans, og að í þeirri vit- 
und sé ekkert, sem bendi til þess, að hann hafi verið langt 
um ineira en spámaörinn frá Nazaret — Jesús Kristr, guðs 
sonr, drottinn vor. 



En /éí/wí/í-kenningin*), eins og meö hana er fariö á 
vorri tíð, nemr ekki staðar viö það, að varpa skýlu yfir dýrð 
guðs í ásjónu Krists ; hún fer svo langt, að hún gjörir orð 
jesú ýmist að vitleysu eða ósannindum, og drýgir með því 
stóra synd. 

Vér munum eftir guðspjallinu á 18. sunnudag eftir tríni- 
tatis. Þar vitnar Jesús í i io. sálm Davíðs**), upphafið á 
þeiin sálmi, og spyr svo farísea : ,,Þar sem nú Davíð kallar 
hann drottin, hvernig er hann þá hans sonr?“—Og svo er 
það tekið fram, að enginn hafi einu orði getað svarað honum. 
Jesús vill sýna, að Kristr hlaut að vera miklu meira og œðra 
en Davíðs sonr að eins, úr því Davíð kalli hann drottin sinn. 
Sönnunarkraftrinn í orðum Krists er því kominn undir því, 
að það sé Davíð, sem í sálrni þessum kallar Krist drottin 
sinn. Því þótt einhver annar, sem ekki var ættfaðir Krists, 
hefði kallað hann drottin, þá hefði það ekkert sannað um 
það, að hann væri meira en sonr Davíðs. Allt er hér komið 
undir því, að Davíð, faðirinn, kallar son sinn drottin. Og 
af þessu kom það, að ,,enginn gat einu orði svarað“, því 
allir skildu það, að hér hafði Davíð talað um Krist og játað 
hann sjálfum sér meiri; en hins vegar bannaði óvild þeirra 
við Krist þeim að kannast við, að Kristr væri meira en son 
Davíðs. 

Jesú tókst að gjöra faríseana orðlausa, en ekki guðfrœð- 
ingana vora nýju. Þeir vita það vissulega vel, hvernig á að 
svara honum, og geta sýnt, að hann hefir talað þar út í loftið. 
Því eftir því, sem þeim farast orð, hafa þeir með biblíu- 
‘kritík’ sinni komizt til vissu um það, að Davíð sé alls ekki 
höfundr i io. sálmsins. Reyndar áttum vér fyrir fám árum 
guðfrœðing einn***), sem lærðari var og betr heima í gamla 

*) Þ. e.: kenningin ura niðrlæging Jesú í hinni raannlegu þjónsmynd 
hans.—Fil. 2, 7. 

**J Hvað helzti talsmaðr nýju guðfrœðinnar á Islandi kennir um uppruna 
Davíðs sálma, þar á meðal þessa sérstaka sálms, sést í ritgjörðinni f Tímariti 
Bókmenntafélagsins xxn (bls, 96—98): „Hvernig gamla testamentið er 
orðið til." 

***) Hér er átt við C.P.Caspari, kennara í guðfroeðj við háskólann í Kristj- 
aaíú frá 1857 til 1892. 



testamentinu og um fram allt miklu miklu fœrarí um aif 
kveöa upp sjálfstœöa dóma en nokkur þeirra, er vér nú höf- 
um, og hann var ekki í neinum minnsta vafa um þaö, að 
sálmr þessi væri eftir Davíð, og sama álit höföu margir læröir 
og guöhræddir menn í öörum löndum. En á síðustu árum 
heiir starfi því, sem hefir þaö fyrir markmið aö ógilda ritvissu 
bókanna í biblíunni, stórum þokað áfram í Þýzkalandi, hinu 
fyrirheitna landi ,,vísindanna“, og svo verða guðfrœðingar 
vorir að dingla þar aftan við eins og bezt þeir getg ; annars 
væri þeir ekki ,,vísindalegir“, sem á þessum tíma er hið 
versta, er sagt verðr um guðfrœðinga. 

Óhœfilegt meö öllu er það því talið af vel menntuðum og 
vísindalegum guðfrœðingi að segja — eins og vér, sein miklu 
heldr viljum láta kalla oss ,,menntunarsnauða 11 og ,,óvísinda- 
lega“ leikmenn en mótmæla drottni—: ,,Vér þurfum enga 
aðra sönnun fyrir því, að i io. sálmr sé eftir Davíð, en það, 
að Jesús sagði það og rökstuddi mál sitt með því; að hann 
af fávizku um sannleikann í því efni hafi farið með tóman 
þvætting nær engri átt. Hvað sem menn vilja hugsa um 
dýpt Jesú niðrlægingar, þá getr hún þó ekki hafa gengið svo 
langt, að faðirinn á himnum hafi ekki varnað því, að sonr 
hans eingetinn talaði þau orð, sem seinna á öldum reyndist 
vitleysa. Vér trúum því, og segjum það án blygðunar, að 
drottinn vor og frelsari hafi betr en öll vísindi og guðfrœði í 
heiminum vitað, hvernig stendr á með hinar helgu ritningar, 
sem andi hans hefir fram leitt. “ 

Þegar vér tölum þannig, getum vér við engu öðru búizt 
af hálfu ,, vísindamannanna“ en meðaumkunarbrosi eða fyrir- 
litningarglotti. I augum þeirra er þetta auðvelt mál. Þótt 
ritningin segi ekkert í þá átt, vita þeir samkvæmt kenósis- 
kreddu sinni með fullkominni vissu um það, að Jesús gat 
ekki haft þá þekking, sem samtíðarmönnum hans var óað- 
gengileg; en eitt atriði þeirrar þekkingar var án alls efa 
biblíu-'kritíkin’ nýja. Það hlaut þvíað vera skoðan Jesú eins 
og allra annarra Gyðinga, að Davíð væri höfundr Sálmanna. 
Og að hann talaði frá sjónarmiði þeirrar skoðunar var í alla 
staði eðlilegt, jafn-eðlilegt og það nú verðr vitanlegt, eftir aö 



i6í 

sú skoöan hefir sýnt sig vera röng, aö orð hans hafa engan 
sönnunarkraft og eru þýðingarlaus. 

Ekki vil eg staðhœfa það, að hinir nyju guðfrœðingar 
vorir hafi löngun til að svara Jesú upp á spurning hans : 
,,Þar sem nú Davíð kallar Krist drottin sinn, hvernig er hann 
þá hans sonr ?“ Þeir kjósa víst heldr að gjöra sér ekki ljóst, 
hvern dóm um Jesúm ,,vísindi“ þeirra hafa komið þeim til 
að kveða upp. En ef unnt væri að neyða þá til að svaraj þá 
hlyti þeir að segja: ,,Spurning þín er heimskuleg, herra 
minn góðr ! og sýnir að eins, hve illa þú ert að þér. Því ef 
þér hefði verið það kunnugt, að iio. sálmr er ekki eftir 
Davíð, þá hefðir þú vissulega ekki getað komið með spurning 
þá, sem nú er ekkert vit í. Þó að oss þyki það slærnt, getum 
vér ekki neitað því, að þú hefir ímyndað þér, eins og svo oft 
vill verða óupplýstum mönnum, að þú kœmir með hnittinyrði 
með því, er að eins sýnir fáfrœði þína. “ Hver getr neitað 
því, að þetta lotningarlausa og nálega blygðunarlausa taí, 
þótt aldrei komi fram í orðum, felst í þeim dómi um Jesúm, 
að honum hafi skjátlazt í því, hvernig hann bar fyrir sig i io. 
sálminn. 

Þetta tal er í rauninni að eins kenningin um niðrlæging 
(, kenósis ) Jesú í nýjustu mynd hennar, heimfœrð upp á eitt 
sérstakt atriði. Hér er um tvennt að velja : Annaðhvort 
hafa vísindin rangt fyrir sér — það er að segja : vísindin eins 
og þau nú allra síðast eru orðin, því fyrir io—15 árum var 
þetta ekki fastákveðið vísindalega—; ellegar Kristi drottni 
vorum hefir skjátlazt. Og þá œpa þeir allir eins og Efesus- 
menn forðum um Díönu sína : ,, Mikil eru vísindi Þjóðverja ! 

Andspænis þeim verða allir að þegja og með þeirri þögn 
kannast við, að þeir hafi rangt fyrir sér, líka Galíleu-spámaðr- 
inn, Jesús frá Nazaret !“ 

Hvernig hlýtr nú sá prédikari, sem trúir því, að Jesú 
hafi skjátlazt, að vera settr, þegar hann á að fara að útleggja 
þennan texta ? Þegar hann les : ,,Þessu gat enginn einu 
orði svarað' 1 , en hann hins vegar veit, að hann gæti svarað 
honum mörgum og sterkum orðum, ef hann að eins vildi, og 
sýnt söfnuðinum, að hér höfum vér fyrir oss tóman þvætting, 



166 


þá ætti hann aö sjálfsögöu að gjöra þaö ; því sannleika á 
hann þó aö tala á hinum helga stað. En hann hefir víst 
meðvitund um, að ef hann talar eins og honum býr í brjósti, 
þá muni þaö verða til þess að rífa niðr í stað þess að byggja 
upp,— svo ljósa meðvitund um það, að hann vill helzt sleppa 
burt frá hinu mikla meginorði textans : ,,Hvað virðist yðr 
um Ivrist ? Hvers son er hann ?“ — til þess að komast inn í 
einhvern siðfrœðislegan aftrstraum, þar sem hann geti bylt 
sér með sporðáköstum á ýmsar hliðar þangað til sú hálfa 
klukkustund er úti, sem hann verðr að vera í prédikunar- 
stólnum. Já —þeir vesalings vesalings prédikarar, sem verða 
að telja það heyranda til hinu fullkomna manndómseðli Jesú, 
að honum hafi skjátlazt, að hann hafi talað óáreiðanleg orð, 
þeir skulu komast að raun um, að ,,kenósis“-kenning þeirra, 
jafn-óðum og hún rennr þeim í blóð og merg, hefir í för með 
sér ,,kenósis“ *) í sjálfum þeim—tœming hins andlega lífs, 
sem innan skamms leiðir til þess, að þeir andspænis mörgu 
guðs orði standa með vondri samvizku og tauta eitthvað 
óskiljanlegt í stað þess með djörfung og fögnuði trúarinnar 
að vitna um sannleikann í orðinu. 


Hin ,,hærri kritík“. 

Eftir séra Rúnólf Marteinsson. 


IV. 

í fyrirlestri þeim eftir séra Friðrik J. Bergmann, sem 
minnzt var á í síðasta þætti ritgjörðar þessarar, er vitanlega 
margt mjög vel sagt ; en þó er þar all-mikið, sem virðist vera 
fljóthugsað, og yfir höfuð er skipulagið þannig, að örðugt er 
að átta sig á mörgu, sem þar stendr. Fyrirlestrinn virðist 
vera samsafn af hugsana-molum um þessa nýju guðfrœði, en 
ekki vera saminn eftir neinu föstu ,,plani“. A blaðsíðu 91 
stendr: ,,Opinberun og opinberunar-bókmenntir er núsitthvað 
í huga manna. “ Það er bent á þetta sem varanlegan árangr 
af gamla testamentis rannsókninni, og eiginlega er ekki bent 

*) Gríska orSið kenósis merkir ,,toeming“. 



á neitt annað en þaö sem varanlegan árangr af því starfi. 
Þa 5 er eins og þarna sé verið aö gjöra lítiö úr starfi rann- 
sóknanna, því þetta er ekkert annað en þaö, sem hinn sterk- 
asti íhaldsmaör í guöfrœöi myndi viðrkenna, ekkert annað en 
það, sem hver maðr með andlega opin augu hlýtr að sjá, er 
hann les biblíuna. Það, að guð opinberast Móses á Hóreb,er 
vitanlega annað en það, að Móses fœrir söguna um þann atburð 
íletrsíðar. Hver hafi fyrst skýrt þennan mismun fyrirmönn- 
um skal eg láta ósagt; eneghygg, að þessi skilningr hafi verið 
uppi í kirkjunni á undan ,,hærri kritíkinni“. Ef varanlegr 
árangr af ,,hærri kritíkinni“ er ekki meiri en þetta, þá gæti 
maðr sagt, að hún þyrfti alls ekki að vera til, því þetta snertir 
ekkert meginatriði hennar. En það getr ekki verið meining 
höfundarins, því það má segja, að allr fyrirlestrinn sé múr- 
brjótr, sem ræðst á varnargarða gömlu skoðunarinnar um 
innblástr biblíunnar. Það er óhætt að segja, að hann sé í 
heild sinni útlistun á eftirfylgjandi setning höfundarins í rit- 
gjörð hans um þessi efni í x. árg. ,;Aldamóta“: ,,Kenningin 
um bókstaflegan innblástr fær ekki búið undir sama þaki og 
þessar nýju skoðanir. “ Er þá verkið,sem unnið hefir verið í 
þarfir þessarar nýju skoðunar á innblæstrinum,ekki varanlegt? 
Það kemr mér svo fyrir sjónir, að þannig sé slegið úr og í 
í fyrirlestrinum, svo örðugt sé að átta sig á því, hver í raun 
og veru er meining höfundarins. 

Aðdáun höfundarins fyrir rannsókn er einkennilega mikil. 
Alt af við og við er hann að dást að henni og hvetja menn til 
rannsóknar. Um lífsþrána er sagt, að hún komi fram í 
fegrstum búningi í rannsóknarandanum. En svo gjörir höf- 
undrinn greinarmun á mismunandi tegundum rannsókna. 
Það er til frumleg rannsókn og ófrumleg rannsókn. Þeir eru 
taldir undr fáir, sem komast að sjálfstœðri niðrstöðu fyrir 
frumlega rannsókn. En allir menn eiga að taka þátt í hinni 
rannsókninni. Hin rannsakandi hugsun vor má því aldrei 
hætta. ,,Vér ættum því ávallt að fagna, þsgar hugsun vor í 
þessum efnum kemst inn á nýjar brautir. “ Það gjörir ekkert 
til, hvaö hættulegar os: afvegaleiðandi þær brautir eru, ef þær 
að eins eru nýjar. Það er eins og höfuncjrinn sé búinn að 



gjöra rannsókn aö skurögoöi, og sé fallinn fram til aö tilbiöja 
þaö. Úr öllu má of mikið gjöra. 

Þó gjörir höfundrinn grein fyrir því, að til sé eitthvert 
svæði, sem sé undanþegið rannsókn. Hann segir : ,,Hin sálu- 
hjálplegu trúaratriði sjálf eru hafin yfir alla rannsókn. Þau 
byggjast á því, sem fram fer í sálu hvers manns, milli hans og 
guös sjálfs. “ Aör er hann búinn aö segja í sama fyrirlestr- 
inum : ,,Kristindómrinn er allr söguleg opinberan. Trú vor 
stendr á föstum sögulegum grundvelli, “ og þar af leiðanda aö 
sjálfsögðu opin fyrir allri rannsókn. — Hver getr samrímt 
þetta. Eg get ekki annað séö þarna en mótsögn. Það er 
víst hœgt að finna mótsagnir hjá fleirum en Móses. Ætti 
maðr af þessu að draga þá ályktan, að séra Friðrik væri ekki 
einn höfundr að þessum fyrirlestri, að hér sé að minnsta kosti 
tveimr heimildarritum skellt saman ? 

Það er fleira hjá höfundinum í nánu sambandi við þetta, 
sem stendr á veikum foeti. Yfir höfuð, þegar hann ætlar aö 
fara að aðskilja guðs orð frá því, sem ekki er guðs orð í biblí- 
unni, verðr röksemdafœrslan óljós og hugsanin loðin. Það 
verör ervitt atriði fyrir hann, eins og fleiri af hinum nýju guð- 
frœðingum. Reglan, sem hann gefr fyrir aðskilnaðinum, er 
þessi: ,, Það, sem prédikar Ivrist og leiðir manninn til hans 

á einhvern hátt, það er guðs orö. “ Þessi partr biblíunnar, 
sá partrinn, sem er guös orð, gefr höfundrinn í skyn að sé 
hafinn yfir alla rannsókn, því hann segir : ,, Allt annað eru 

mannlegar umbúðir, sem lúta verða sama rannsóknarlögmáli 
og allt annað mannlegt. “ Hvaða vit er nú í því að leggja að 
eins sumt í biblíunni fram fyrir rannsóknina ? Hví ekki að 
leggja allt hið ritaða orð frain ti 1 rannsóknar? Eins og hún 
sé ekki öll, hvort sem vér viljum eða ekki, opin fyrir rann- 
sókn, — jafnvel hvert einasta orð í henni. 

Þó maðr segði nú meö séra Friðrik, að sumt í ritning- 
unni væri hafið yfir alla rannsókn, væri tnaðr samt til neyddr 
að viðrkenna, að það þyrfti að liefja rannsókn til að vita, 
hvaö væri undanþegið, og til þess þyrfti að rannsaka alla 
biblíuna; svo þetta er hvað á móti öðru. En höfundrinn 
gjörir tilraun til að bœta dálítið úr þessu, með því að geía 



169 


reglu fyrir því, hvernig velja eigi. En reglan, sem hann gefr, 
er þetta : , ,Trúarmeövitund hvers manns segir honum, hva6 

sé sáluhjálpleg sannindi (= guös orð), og hvað mannlegar 
umbúðir“ (bls. 127). Eftir þessu verðr guðs orðið í biblíunni 
ekki ætíð hið sama, því vitanlega er trúarmeðvitund mann- 
anna mismunandi. Og hvað á maðr að segja urn seytjándu 
aldar guðfrœðingana, sem álitu alla biblíuna guðs orð. Var 
biblían þ á öll guðs orö, en e k k i n ú ? — eða höfðu þeir enga 
trúarmeðvitund ? 

Að þessi röksemdafœrsla hvílir á veikum grundvelli er, 
held eg, öllum augljóst, sem veita henni dálitla athygli. 
Sumt í fyrirlestrinum er sagt alveg út í hött, eins og það, að 
það sé alveg víst, að frelsarinn hafi haft bölbœnir Davíðs í 
huga, þegar hann var að hvetja lærisveina sína til að biðja 
fyrir óvinum sínum. Það er ekkert í guðspjöllunum, sem 
bendir á, að hann hafi þá haft slíkt í huga, enda gjörir höf- 
undrinn enga tilraun til að sanna þessa staðhœfing sína. 

Einna lengst í áttina frá hinu gamla gengr höfundrinn, 
þegar hann talar um spádómana og kraftaverkin. Að hugsa 
sér spádómana og kraftaverkin sem meðul til að skapa trú 
hjá nútíðarkynslóðinni finnst honum óhugsanda. Maðr verði 
þar á móti fyrst af öllu að finna Krist, og svo megi maðr til 
að gleypa spádómana og kraftaverkin á eftir eins og beiska 
lyfjakúlu. Samkvæmt þessu eru þá allir spádómarnir og allar 
frásagnirnar um kraftaverkin í biblíunni útilokuð frá því að 
vera guðs orð. Því samkvæmt skoðun höfundarins er það 
guðs orð í biblíunni, sem leiðir til Krists ; hitt allt eru mann- 
legar umbúðir. Þessi staðhœfing um spádómana og krafta- 
verkin hefir þann kost, að hún er mjög ákveðin. Nýju guð- 
frœðingarnir þurfa ekki að vera í neinum vafa, þegar þeir 
koma að einhverju slíku í biblíunni. Undir eins og þeir koma 
að spádómi eða frásögu um kraftaverk þurfa þeir ekki annað 
en ganga fram hjá eins og prestrinn og Levítinn, ef þeir eru 
að leita að guðs orði A móti þessu viröist þó vera það, að 
sumir kristnir Gyöingar hafa staöhoeft, að þeir hafi oröið 
kristnir menn fyrir spádóminn í 53. kap. Esajasar. Og óneit- 
anlega er það eitthvað undarlegt, ef kraftaverk frelsarans 



170 


hafa ekki átt aö vera til aö skapa trú hjá neinum. Séra Friö- 
rik viröist gefa þaö eftir, aö þau hafi gjört það í liöinni tíf'. 
Hví skyldi þau ekki halda áfranr að gjöra hiö sama til heims- 
loka? Og hver er svo djarfr aö segja, aö einhver mikilvæg- 
asti hluti guös orðs geti ekki með nokkru móti skapað trú hjá 
neinum nútíöarmanni ? Veit séra Friðrik inn í hjörtu allra 
manna, og hvað það er, sem hefir gjört þá kristna ? Getr 
ekki vel verið, að það hafi haft áhrif á einn í kristilega átt, 
sem ekki hafi haft áhrif á annan ? 

Aö síðustu vil eg leyfa mér aö spyrja: Til hvers er nú 
öll þessi nýja guöfrœði ? Hvaöa gagn hyggst hún að vinna 
kristindóminunr ? Séra Friðrik svarar því á þann hátt, að 
með þessu sé tekinn steinn úr götunni,—einn örðugleiki á 
vegi manna til að verða kristnir sé numinn burtu, sá örðug- 
leiki nefnilega, senr gamla testamentið með sínar ófullkomnu 
guðshugmyndir hafi skapað. Sérstaklega á hinuin ungu 
námsmönnum með þessu að vera ruddr vegr til kristindóms- 
ins. Til sönnunar því bendir séra Friðrik á ritgjörð í X. árg. 
,,Aldamóta“ um stúdentafélags-hreyfinguna. Röksemda- 
frersla hans í þessu sambandi er mjög einkennileg. Hann 
segir, að nýja guðfrœðin hafi verið að ryðja sér til rúms á 
þessum síðustu árum, að stúdentafélags-hreyfingin hafi látið 
bera á sér á þessum síðustu árurn. Þess vegna sé líklegt, að 
stúdentafélags-hreyfingin eigi rót sína að rekja til hinnar ný r ju 
guðfrœði. Að þetta er gölluð röksemdafœrsla getr hver maðr 
séð. Maðr gæti á sama hátt sagt : Nýja guðfrœðin hefir 
rutt sér til rúrns á þessum síðustu tímum ; Búa-stríðið átti sér 
stað á þessum síðustu tímum ; þess vegna er líklegt, að Búa- 
stríðið hafi stafað af nýju guðfrœðinni. Séra Friðrik finnr nú 
samt sjálfr til þess, að þessi röksemdafœrsla er ónóg. Hann 
kemr þess vegna með aðra þessari til stuðnings. Hann 
heldr því fram, að viðburðirnir eigi sér ekki stað af tilviljan ; 
— það sé eðlilegt samband rnilli hlutanna. Það er nú allt rétt. 
En spurningin verðr : Hvert er rétta sambandið ? Svo segir 
höfundrinn, að námsárin sé freistingatímabil fyrir rnann að 
falla frá trú sinni ; þá hafi vanalega gamla testamentið verið 
einhver mesti örðugleikinn; en nú sé þeim örðugleika rutt 



17 * 

burtu ; — þess vegna sé stúdentarnir nú trúaðir. Hvergi er 
það sannaS, aö nýja guðfrœðin hafi í raun og veru haft þessi 
áhrif. En í huga höfundarins er líklegt, að þetta sé svona, 
og svo blátt áfram slær hann því föstu, að þetta hafi átt sér 
stað. Þetta er nú víst röksemdafœrsla a priori ekki síðr en 
röksemdafœrsla seytjándu aldar guSfrœSinganna um biblíuna. 
Þetta er aS skapa sér fyrst einhverja hugmynd, og sníða svo 
viðburðina eftir því. Það er mjög notalegt að grípa til þessa, 
þegar rnanni liggr á ; en því miðr hefir svona löguð rök- 
semdafœrsla ekkert gildi. 

Sannleikrinn í þessu máli er sá, aS stúdentafélags-hreyf- 
ingin fœddist viS sterkasta hervirki hinna gömlu skoðana á 
biblíunni, sem til er í allri Ameríku, viS háskólann í Prince- 
ton, og á að minnsta kosti ekkert skylt við nýju guðfrœðina. 


Níunda vers fyrsta kapítula Jóhannesar guðspjalls hljóSar 
svo í útgáfu brezka bibh'ufélagsins : ,,ÞaS var hið sanna 
ljós, sem upplýsir hvern mann, er kom í heiminn“. En 
þetta vers þýSir endrskoðunarnefndin í Reykjavík svo: ,,Hið 
sanna ljós, sem upplýsir hvern mann, var aS koma í heim- 
inn. “ Eins er það þýtt út á spázíunni í endrskoSuðu biblí- 
unni ensku, en önnur þýðing, sem betri hefir þótt, er þar í 
textanum sjálfum, þessi: ,,Það var hið sanna ljós, (það 
Ijós) sem upplýsir hvern mann, komanda í heiminn. “ Þessi 
þýðing er víst heppilegri, þótt hin geti staSizt samkvæmt 
frumritinu gríska. Þetta er þá svo að skilja: Hið sanna 
ljós, sem er Kristr, upplýsir hvern mann með því aS koma í 
heiminn. 

— Jóh. 12, 27—28. Þar lesum vér svo í útgáfu brezka 
biblíufélagsins: ,,Nú er sál mín óróleg, og hvaS skal eg 

segja ? FaSir, frelsa þú mig frá þessari stundu, en til þess 
em eg kominn, að þessi stund komi yfir mig. Faðir, gjör 
nafn þitt vegsamlegt. “ Þýðingin nýja frá endrskoðunar- 
nefndinni er í öllu verulegu eins—þannig : ,,Nú er sál mín 
skelfd, og hvaS á eg aS segja? Faðir, frelsa þú migfrá þessari 
stundu; en þess vegna er eg kominn að þessari stundu. 



172 

FaSir, gjör nafn þitt dýrölegt. “ — I því, sem mest ríör á, 
er hvorug þýöingin fullnœgjandi. Því eftir þessu má virðast 
svo, aö Jesús hafi borið fram bœn um það, að faðir hans á 
himnum frelsaöi hann frá ,.þessari stund“, sem Jesús þó alls 
ekki gjöröi. Til þess að þetta verði ekki þannig misskiliö 
þyrfti að setja spurningarmerki á eftir málsgreininni : ,,frelsa 
þú mig frá þessari stundu(?)“. — (esús segir: Sál mín er 
angistarfull, og hvað á eg að segja ? [þ. e.: hvað að biðja um?] 
— [Á eg að biðja svo:] , Faðir, frelsa mig frá þessari stund’?— 
En [þ. e.: Nei, því að einmitt] fyrir þessa sök [þ. e.: til þess 
aö taka þessa angist út] kom eg til þessarar stundar. [Eg 
má því ekki biðja svo, heldr þannig:] ,Faðir, gjör nafn þitt 
vegsamlegt’ (eða dýrðlegt). — Meö svona lagaðri lausaþýðing 
kemr hugsan sú, er liggr í þessum orðum Jesú, rétt út. 
Það, sem hér er sett innan hornklofanna [ ], skýrir samanhengi 
málsgreinanna og sýnir þá jafnframt, að spurnarmerki þarf 
endilega að standa á eftir bœnarorðunum: ,,frelsa(þú) mig frá 
þessari stund“. Hér sést, hve afar mikið getr verið undir 
því komið, að gætt sé hinnar mestu nákvæmni, einnig í smá- 
atriðum, við þýöing ritningarinnar.—En merkilegt er það, 
að spurnarmerki það, er hér var um að ræða, hefir að eins 
verið sett á spázíuna í endrskoðuðu biblíunni ensku. 


Stjórn íslenzka biblíufélagsins í Reykjavík hefir með 
bréfi frá 15. Nóv. látið mig vita og biðr mig að gjöra safnaða- 
lýð vorum hér vestra kunnugt, að all-miklar birgðir sé þar til 
af Reykjavíkr-útgáfu biblíunnar frá 1859, og sé eintakið bund- 
ið selt fyrir 5 krónur, en innheft fyrir 1 kr., þegar til muna sé 
keypt. — Þetta er út af því, að þeim hr. Hallgrími Sveins- 
syni biskupi, séra Þórhalli Bjarnarsyni lektor og öðrum stjórti- 
endum þess félags er af kirkjuþingstíðindum vorum hinum 
síðustu orðið kunnugt, að íslenzkar biblíur fást hér ekki lengr 
til kaups, né heldr frá brezka biblíufélaginu í London, sem 
hefir ákveðið að prenta ekki íslenzku biblíuna að nýju fyrr en 
endrskoðanarverkinu, sem nefndin er að eiga við í Reykjavík, 
er lokið. 



<73 


í bréfi biblíufélagsins er það tekið fram, að ókleyft sé 
sökum burðargjaldsins að senda eitt og eitt eintak vestr 
hingað, en að væntanlega geti þeir menn í Reykjavík, sem 
umboð hafa fyrir bóksala hér, sent hingað svo rnikið þaöan 
að heiman, að biblían verði ekki, hingað komin, að mun dýr- 
ari en þar. Hinsvegar er þess getið, að hinar innheftu biblíur 
sé allar nokkuð gallaðar, en þó ekki meira en svo, að þær sé 
vel eigandi. 

Nú vildi eg því biðja presta kirkjufélagsins og aðra for- 
stöðumenn safnaða þess og sunnudagsskóla að gjöra svo vel 
að grennslast eftir því, og síðan láta mig vita, hvort líklegt 
sé, að íslenzka biblían í þeirri útgáfu, sem hér er um að 
rœða, myndi nokkuð til muna verða keypt af fólki í íslend- 
inga-byggðunum hér nær og fjær, ef hún væri komin hingað 
til sölu. Þess verðr víst all-langt að bíða, að biblían íslenzka 
í heild sinni — nýja eða endrskoðaða þýðingin — verði prent- 
uö, þó að við því sé búizt, að endrskoðan nýja testamentisins 
verði að forfallalausu lokið að tveim árum liðnum og það þá 
hið bráðasta gefið út sérstakt. Og bœtist ekkert við þann 
biblíuforða, sem nú er til í eigu Vestr-íslendinga, fyrr en hin 
væntanlega nýja íslenzka biblía er komin út, þá verða víst 
sunnudagsskólar vorir hörmulega lengi nálega biblíulausir. 

Hinar apokryfisku bcekr gamla testamentisins eru allar í 
Reykjavíkr-útgáfu biblíunnar frá 1859. Það þykir víst sumum 
kostr. En til ókosta má það telja, að hún er mjög fyrir- 
ferðarmikil og þung í vöfum, og enn fremr, að hún er með 
gotnesku letri, sem uppvaxandi kynslóðinni er orðið nálega 
ókunnugt. Gamla testamentis þýðingin þar er að öllu veru- 
legu eins og í útgáfu brezka biblíufélagsins, en nýja testa- 
mentis þýðingin ekki. 

Jón Bjarnason. 

-- 

Að kvöldi sunnudagsins milli jóla og nýárs var á venju- 
legum guðsþjónustutíma haldin árslokahátíð sunnudagsskól- 
ans í Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg með sama sniði sem 
tíðkazt hefir uin mörg liöin áramót. Kirkjan var í sínu grœna 
jólaskrúöi, ágætlega upplýst og troöfull af fólki. Fyrst var 



174 


sálrnasðngr, biblíulestr og bœnagjörö stutt. Síðan var pró- 
gramm samkomunnar þetta : i. Söngr (,,Oss þykir vænt um 
þennan stað“—sunnudagsskólaljóð eftir Hannes S. Blöndal : 
allr skólinn. —2. Píanó-sóló (Liebesliedeíúr Hensett): stúlka. 

•—3. Resítazíón (,,Dýrð sé guði hæstum hæðum í“—eftir séra 
V. Br.): smádrengr. —4. Resítazíón (,,Lof sé þér, eilífi ljós- 
anna faðir“—eftir Sigurð J. Jóhannesson): smádrengr.—5. 
Söngr (sömu ljóð): yngri börn.—6. Resítazíón (,,Jesús í 
m.usterinu“—úr Biblíuljóðum, niðrlagsþáttrf: drengr. — 7. 
Píanó-dúett ( Heatherbells —Rockstro): stúlkur tvær.—8. Resít- 
azíón (,, Jesús blessar börnin“—úr Biblíuljóðum, brot): stúlka. 

— 9. Tríó-instrúmental (,,Angels’ Serenade 11 ): drengir.— 10. 
Avarp frá forstöðumanni sunnudagsskólans, presti kirkjunnar. 

— 11. Vókal-dúett (One day nearer home“): stúlkur tvær.— 
12. Upplestr (bréf Lúters til sonar hans): drengr. —• 13. 
Söngr (,,Farfuglarnir“—eftir H. S. Bl.): eldri börn. — 14. 
Resítazíón (,, Ljósið hennar mömmu“—smásaga): stúlka.— 

15. Vókal-sóló (,, Móðurmálið“—eftir Grundtvig): stúlka. —- 

16. Söngr (, ,Guide me, o Thou Great Jehovah 11 ): yngri börn. 

— 17. Resítazíón (,,Hugsjónir“—lesmál f ,,Kennaranum“): 
drengr.—18. Söngr (,,Come unto me“—eftir Granahan): 
eldri börn. — Að niðrlagi: ,,Drottinn blessi mig og mína“, 
1. vers, og P'aðir vor: allir. 


Hr. Pétr Hjálmsson, guðfrœðiskandídat, hefir eins og við 
var búizt dvalið í íslendinga-byggðinni í Alberta og í nafni 
kirkjufélagsins þjónað söfnuðinum þar síðan í haust allt til ára- 
mótanna. Hann hafði umboð til þess að gjöra þar öll venjuleg 
prestsverk eftir því, sem á þyrfti að halda og óskað væri — 
að hjónavígslum undanteknum, sem eigi verða hér í Canada 
samkvæmt borgaralegum lögum framkvæmdar af öðrum en 
prestvígðum mönnum. Þetta er skýrsla hans um missíónar- 
starf hans þar vestra : 

,,Eg dvaldi hálfan þriðja mánuð—frá 13. Okt. til árs- 
loka — hjá Alberta-söfnuði. 12 sinnum prédikaði eg þar á 
opinberum guðsþjónustu-samkomum, skírði 6 börn, jarðsöng 
eitt gamalmenni, veitti um 50 manns kvöldmáltíöarsakra- 



175 

inentiö, kenndi 30 unglingum kristin frœði og fermdi 16 
þeirra. ‘ ‘ 

,,Eg gat lítið seni ekkertgefið mig við sunnudagsskóla,en 
allt, sem unnt er að gjöra, að svo stöddu,í því efni, það hefir 
húsfrú Hólmfríðr Goodinan gjört og gjörir. “ 

,,Sökum þess, hve afskekktr þessi söfnuðr er, er þar tals- 
vert verk fyrir trúboða fyiár hendi. En þó væri það starf 
bæði auðunnið og skemmtilegt ; því Alberta-íslendingar eru 
félagslyndir og yfirleitt hlynntir kristindóminum, og í safn- 
arstjórn eru úrvalsmenn. Auk þess eiga Alberta-íslendingar 
fáa sína líka að gestrisni og greiðvikni, hvort sem gestr kemr 
þangað eða dvelr þar. Velmegun og fjör lýsir sér þar, eins í 
safnaðar- og kirkjumálum, sem í öðruin framkvæmdum. Þó 
söfnuðr þessi sé í barndómi, þá á hann þó sýnilega fagra 
framtíð fyrir hendi. “ 

J. C. Heuch, biskup í Norvegi,hefir fyrir skemmstu ritað 
bók eina, er nefnist Mod Strömmen (A móti straumnum). 
Hún kom út seint í haust, sem leið, í Kristjaníu, og fyrir jól 
var búið að prenta hana þrisvar. Það er vitnisburðr gegn 
skynsemistrúnni, sem á síðasta áratugi hefir verið að leitast 
við að ná sér niðri í norsku kirkjunni með nýju guðfrœðinni, 
er þar hefir nú svo marga talsmenn meðal presta og preláta. 
Hann segist hafa þagað um það mál í lengstu lög, en nú sé 
hin ískyggilegu teikn tímanna uppi yfir kirkjunni lútersku þar 
í landi orðin svo mörg, að hann loks hafi hlotið að taka opin- 
berlega til máls. Og tilgangr hans með bók þessari er þá 
líka einmitt sá, að benda kristnum almenningi á þau teikn, 
afhjúpa hina dularklæddu skynsemistrú í rœðum og ritum 
hinna yngri kennimanna og þannig, ef unnt væri, varna því, 
að hinn skaðvænlegi andlegi straumr fiói út yfir söfnuðina og 
kœfi kristindómslífið þar. 

Bókin er í sjö meginþáttum, sem hafa þessar fyrirsagnir: 
1. Trú og kristindómr ; 2. Siðgœði og líf í guði ; 3. Hinn 
nýi boðskapr ; 4. Orð krossins ; 5 - Jesús frá Nazaret ; 6. 
Trúin og biblíu-‘kritíkin’; 7. Bardagi í ýmsum áttum. Kafl- 
inn, sem vér höfum snúið á íslenzku og leggjum fram fyrir 
lesendr ,,Sam. “ í þessu blaði, er úr þættinum : ,,Jesús frá 



Nazaret. “ Meira úr bók þessari komura vér síöar meö í 
,, Sam. ‘ ‘, ef guö lofar. 

Þaö er sagt, aö meira sé nú í Norvegi talað uin þetta 
nýja rit Heuchs biskups, síðan þaö koin út, en flest eöa allt 
annað. Höfundrinn er einhver hinna allia fraigustu kenm- 
manna á Norörlöndum, og sérstaklega frægr fyrir hinn kristi- 
lega trúvarnarvitnisburö sinn gegn Georg Brandes, hinum 
alkunna danska vantrúarpostula. 


BCEKli KEYPTAR til bókasafns kirkjufélagsins á næstliðaum vetri : — 
i. Vigfússon, Guðbrand, and Powell. Corpus Poeticum Boreale; I he Poetry 
of the Northérn Tongue from the earliest times to the Thirteenth Century. 
Vol’s I—II. Oxford. Clarendon Press. 1883. — 2. Ker, W. P. Epic and 
Komance, Essays on Medieval Literature. London, 1897. — 3 - Metcalfe, 
Frederick. The Englishman and the Scandinavian or a Comparison of Anglo- 
Saxon and Old Norse Literature. Boston. — 4 The Saga Library. Vol. I. 
The Story of Howard the Halt, The Story of the Banded Men, The Story of 
Hen Thorir. Done into English out of the Icelandic by William Morris and 
Eiríkr Magnússon. London 1891.- 5. The Saga Library. Vol. II. lhe Story 
of the Ere-Dwellers (Eyrbyggja saga ■. London 1892. — 6. The Saga Library. 
V 7 ol III. The Stories of the Kings of Norway, called the Round VVorld 
I Heimskringla) by Snorri Sturluson. Vol. I. London 1893. 7. J heSaga 

Library. Vol. IV. Heimskringla, Vol. II. London 1894. 8. Ihe Saga 

Library Vol V. Heimskringla, Vol. III. London 1895. 9. IheStoryof 

Burnt Njal. By George Webbe Dasent. With a Prefatory Note, and the 
Introduction. Abridged from the Original Edition of 1861. 


SAMSKOT til skólasjóðs kirkjufélagsins : Frá Winnipeg: Knstján Olafs- 
son Tón J. Bíldfell og Magnús Paulson, $25 hver; li. S. Bardal, $15. p- j J 
Þór’ðarson, W. H. Paulson og G. Thomas. $10 hver; Finnr Jonsson Miss b. 
Tohnson S W. Melsteð, Bened. lafsson og O. S. Þorgeirsson, $5 hvert; Kr. 
Albert o’g Jón Goodman, $2 hvor. — Frá Mouutain, N.-D.: Elís 'I horvaldsson, 
Sio' Mrs Hallfríðr Thorvaldsson, $5; Einar Hannesson, $2.50; Daniel Dam- 
elsson $2 — Frá Milton, N.D. : B. T. Björnson, $10; Haraldr Petrsson, Jo- 
hanne's Thordson, Gunnar Kristjánsson, Ólafr Einarsson og Sigfinnr Finnsson, 
hver 1 Þorsteinn Goodman og S. J. Benson, $3 hvor; Helgi Petrsson og Her- 
mann Bjarnason, $2 hvor; Friðrik Bjarnason, $1. - Frá Garðar N.-D.: Bene- 
dikt Jóhannesson, $5. - Frá Selkirk, Man.: Mrs Hlaðgerðr Thorlaksson $3. 
Stefán Björnsson, Arni Stefánsson, Jonas Leo, lafr Nordal, Sigvaldi Nordal, 
Sicurðr lóhannsson og Kristján Jonasson, $1 hver; Þorsteinn Þorkelsson og 
Hjörtr Jóhannesson, 50 cent. hvor; G. S. Guðmundsson, 25 c ; J. Sigurðr, $2. 

Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir ,,Sameiningarinnar . 

VFRUI I IÓS'“—hiS kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Haralds Niels- 
■' s®Lr I Reykjavik-til “ölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

FIMREIÐIN" eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritiS á íslenzku. Rrtgjörðir, mynd- 
" ir sögur, kvæSi. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá II. S. Babdal. J. S. Bergmann o. fl. 

ÍSAFOLD" lang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 1 Amenku 
” S1.50. H. S. Bar dal, 557 Klgin Ave., Winmpeg, er utsolumaðr. _ 

SAMEININGIN" kemr út mánaðarléga, 12 númer á íri. Sunnudagsskólablaðlð „Kenn- 
" arinn" fylgir með „Sam." í hverjum mánuðr., Ritstjon „Kennaians er sera N. Stein- 
„rínir Þorláksson, West Seikirk, Man. Argangsverð beggja blaðanna að eins SL 
greiðist fyrirfranr.— Skrifstofa „Saru.": 704 Ross Ave„ Winnrpeg. Mamtoba, Canada, 
Útgáfunefnd: Jón Bjaknason, (ritstj.l, Fiuðrik J. Bkrgmann, Ólafr S. Þorgeirsson, 
Bjökn B. JÓNSSON, N. S tkingrímk Þokláksson. _ 

Freutsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 



